Goügle 



This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digiti^e public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcYcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfinm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJí/iííJí/i íJíííŴHííon The Google "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . google . com/| 



rH- 5110 • ejs. 30 



Damrb College Ubtat; 



BOUGHT WITH MONEY 
RECEIYED FROM THE 
SALE OF DUPLICATES 



I 1 



L •■ I '■-S 




DffiöELION SAINT 



DTDDIAÜ DrWEDDAP, 



TN CâEL £U 



DINOETHI. 



Gis HUGH JONES. 

Va HWN A FU YN AtHRAW YN EU PLITH AM DOWT 

FLYNEDD. 



CAERNARFON : 
ARGRAFFWYD GAN THOMAS JONES ETANS^ 

1852. 



CâJì' îTibö / öa . 



Ŷŷ'3(7 




L . 



EHAGYMADRODD. 



Anwtl Gtdwladwyr, 

Yr wyf oddiar ystyriaeth ddifrifol o'r cyngor Apostolaidd 
" Tithau pan y*th droer, cadarha dy frodyr,'* yn dymuno cyflwyno 
y llyfiryn hwu i'ch sylw. 

Yr wyf wedi hod yn Proffesu Mormoniaeth, aethum atynt o 
âdyben cywir; yr oedd amaf awydd am " rodio a boddloui Duw," 
ac nid ocdd un aherth ^m ormód genyf wneyd er eniU cymeradwy- 
aeth yr Anfeidrol, ond wedi byw yn ol y sect fanylaf yn Formon, •« 
(neu yn ol eu rhagenwad eu hunain yn Sant y Dyddiau Di- 
weddaf). Ceíais gyfleusdra i ddyfod ^m adnabyddus o'u gwahanol 
4refhiadau, o'u twyll a'u hannuwioldeb, fel yr oedd fy nghyd- 
wybod yn lÿ ngorfodi i ddadwneyd hyd y gallwn, hyny o niwdd 
a ddichoâ i mi fod wedi ei wneyd trwy amddifiyn y fath gyfun- 
drefìi ; ac nid oes genyf fodd i wneyd hyny ond trwy y Wasg. 

Yr oedd fy holl enaid gyda'r Mormoniaid am flynyddau, ac 
nid allasai dim ond ystyriaeth o'm dyledswydd fy ngorfodi i 
ddyfod allan yn eu herbyn. 

Yr wyf wedi cael ar ddeall fy mod yn breseuol yn cacl fy 
nghablu ganddynt : ond cefais bapyr o ollyngdod oddiwrth yr 
Eglwys (fel eu galwont) yn Liverpool, at yr Eglwys yn Nghaer- 
narfon, Ue yr ewyllysiais ddyfod i ymryddhau, gan mai yno 
yr ymunais. 

Nid oes genyf ond gobeithio y bydd darlleniad y tudalenau 
canlynol yn foddion i atal y rhai a ddichon fod yn blantos, rhag 
cymeryd eu harwain at y fath ynfydrwydd, ac yr wyf yn hyderu 
j bydd yn foddion i agor llygaîd pob un didwyll a ddichon fod 
yn eu plith, fel y gallo fibi o'r fath Sodooia. 

Ydwyf yr eiddoeh, 

HUGH JONES. 
Caemarfon, Tach. 6ed, 1852. 



DIÎIGELION^Y SAINT, &c. 



Hyfryd gan y morwr fydd cyrhaedd rhyw borthladd 
ar ol bod mewn peryglon yn nghanol ystormydd ar 
wyneb yr eigion brochus a chynhyrfus, er ei fod wedi 
curio yn ei wedd, ac arwyddion caledi ar ei holl ystum ; 
er hyny, gan ei fod yn y porthladd y mae gobaith iddo 
ail gasglu ei nerth, a gwisgo ymaith holl arwyddion y 
caledi yn llwyr, a chyn hir bydd mor galonog ag 
erioed i gychwyn mordaith drachefn. Dyna i raddau 
bychain ddarluniad o'm helynt inau ar ol bod yn 
mheryglon athrawiaethau ac egwyddorion Saint y 
Dyddiau Diweddaf, — ^hi a aeth yn Uongddrylliad 
arnaf am y ffydd SaintyddoL Ond trwy fawr drugar- 
edd yr wyf wedi dyfod i dir yn ddihangol, ac nis gallaf 
lai iiag ymostwng ar fy ngliniau ar draethell eu dirgel- 
îon diçhellgar i ddiolch i Dduw am fy ngwaredigaeth, 
Pe buasai y morwr wedi coUi ei fywyd yn yr ystorm- 
ydd y bu ynddynt, gallasai fod iachawdwriaeth ei 
enaid yn ddyogel er hyny, ond am danaf íì fy iachaw- 
dwriaeth ocdd yn y perygl, oblegyd ystormydd gai^ 
athrawlaeihau crcfyddol oedd y rhai y bum ynddynt» 



Ond gan fy mod wedi cyrhaedd y îan, hyderaf yn 
nhrugaredd y preswylwyr y dygant fi î ryw dŷ, ac yr 
ymgeleddant û, er mor druenus ydwyf. Yr ydwyf yn 
wir wedi fy anurddo yn fawr, a phob peth a feddwn: 
ond y bywyd yn unig wedi coUi ; ac os caf le ar 
aelwyd rhyw un hael eîgalon, mi a fyiddaf yn ddiolch^ 
gar, a chan gymeryd cysur, mi a eisteddaf wrth y tâa 
i adrodd i*r teulu caredig hoU amgylchiadau y fordaitk 
grefyddol hon. 

Er ys rhai blynyddoedd bellach, daeth y "Seintiau,'*' 
fel eu gelwid, i bregethu i'r gymydogaeth lle yr oeddwn 
yn byw, a mawr oedd y rhedeg i*w gwrandaw, ac yn 
eu plith minau a euth^rm; ac oherwydd fy mod ya 
aelod crefyddol er^s blynyddau, ac yn cymeryd amaf 
fod yn 11 ed ymchwilgar, yr oeddwn wedi tybio fod yn 
anghenrheîdiol cael dìwygiad mewn amryw bethau a 
ymddangosent i mi yn anghyson. A phan ddaeth y 
Seintiau, a nodi yr un pethau ag oedd mewn dadl yn 
fy meddwl, dywedais yn y fan, dyna nhw— dyna y 
bobl sydd yn pregethu yr Efengyl yn iawn. Ac felly 
y bum am ysbaid yn myfyrio ar y ddysg newydd hon^ 
gan ei chyferbynu â*r ddysg oedd genyf o*r blaen ; ae 
ar bob cynyg yn ei chael yn tra rhagpri ; a phob cyfia 
a gawn ymddyddanwn à*r pregethwyr dyeithrol hyn^ 
hyd nes oeddwn yn ddiarwybod i'm îy hun, o*r braidd 
wedi Uyncu y ddysgeidiaeth, ac yn foddlawn aberthu 
cymaint oU a feddwn ar ei hallorau^ Y pregethwyr 
hyn a ddywedant wrthyf eu bod hwy wedi derbyn yr 
Ysbryd Glân yn ei ddoniau anghyíFredinol — eu boá 
wedi eu hanfon ganddo i bregethu — ^wedi eu hawdur- 
dûdi i wneud gwyrthiau^ a bod pwy bynag a dderbynia 



eu cenadwri — a gredo eu hathrawiaethau, ac a gydjrm- 
ffurfiai a*u holl arferion, i dderhyn yr unrhyw, yr UU: 
modd a hwythau ; ac nîad oedd yr hoU hleidiau eraill, 
yn gystal Ymneillduol a Sefydledig, ond honwyr 
twyllodrua a dîawdurdod ; aç er proô gwirionedd eu 
haeriadau dangosent i mi mor wrthwynebol i'isí gilydj^ 
oedd yr holl hleidiau crefyddol, ac felly 'nad oedd yn 
ddichonadwy eu hod o'r gwirionedd, a hod yr Yshrydt 
ganddynt, " Canys nid yw Duw awdtor anghydfod, ond 
tangnefedd." A phe y huaswn yn deall mymryn o 
logic y pryd hwnw, huaswn ar uniiy^aith yn canfod eu 
bod hwy yn waeth na*r holl sectau eraill yn un, ohle- 
gyd eu bod wedi codi yn ddiweddarach ac yn wrth- 
wynehol iddynt oU 1 ! A,c felly nid. oeddynt hwy thau 
o'r gwirioned, ac nid yw yr Ysbryd ganddynt chwaith^ 
Hefyd dywedent wrthyf, os oedd y doniau gwyrthiol 
yn anghenrheidiol ar gychwyniad yr efengyl, eu bod 
yr un mor anghenrheidiol eto^ ac y byddai i. bawb a 
dderbynio eu tystiolaeth hwy^ a chredu yn gadam 
eu dwyfol anfoniad hwy^ dderbyn y cyfryw, ar^ 
ol eu bedyddio ganddynt hwy, trwy arddodiad euj 
dwylaw hwy ? Ond waeth tewi, atynt yr euthym. 
Ac wrth ganfod unoliaeth eu hathrawiaethau â'r ys-^ 
grythyrau, yn ol fy mam ar y pryd hwnw, mi a gredais 
mai hwynt hwy oedd gwir ac unig Eglwys Dduw yn 
y byd hwn, îe, credais mor gadarn yn eu dwyfol an- 
foniad fel adferwyr Cristionogaeth, fel yr^ oeddwn yn 
gwbl foddlon î bob gwaradwydd er eu mwyn. Yn 
awr, bedyddiwyd fi, (er fy mod wedi fy medyddio o Y 
blaen. Yr Arglwydd a faddeuo i mi am y fath wat-» 
wariaeth ar ei ordinhad santaidd), a dyna íi o fewn 



BIRGELION SAINT 



DYDDIAÜ DIWEDDAE, 



YN CAEL £V 



DINOETHL 



Gan hugh jones. 

Ya hwn a fu yn Athraw yn eu plith am ddwt 

FLYNEDD. 



CAERNARFON : 

ARGRAFFWYD GAN THOMAS JONES EYANS^ 

1852. 



► 



lâ 

cliwaer yn edrycli yn llaweí mwŷ heariy wrtH ádrachtìo 
dwfr y ddwy-big nag y gwelaîs hî erìoed pan yn 
draclitio flFblineb y Saint. Ti a gyd*ddygî â mi fÿ 
narllenydd, pan y djrwedaf wrthyt fy mod înau yn 
ngwresawgrwydd fy sel benboeth wedi gwnend rh^rw 
dwmpath eithin, yh âgos i Gemaes, ÿh Sîr Fon, yn 
allor, ar yr hon, neu i'r hon yn hytrach yr aberthaìs 
fy mlwch tobaco a chymaint ag oedd ynddo, a bum am 
tua naw mis o dan lywodraeth y Uwyrymataliad* 

Y mae dyfaîs arall gandd^mt i gael atian, sef gwerthu 
darlun Llywydd Cymru, fel eî gelwîr, yr hwn sydd 
lywydd cyŵedinol dros hoU eglwysi y Saint yn 
Nghỳmru. Nid ystjẃ y bỳdd bendìth na llwyddiant 
byth yn nhai neb o'r Saînt yn Nghymru onî fydd 
darlun o'r Llywydd hwn yno, fel gwarcheidwad amynt^ 
i gadw yr hoU ysbrydîon drwg draw ; oblegyd megìs 
äg jr oedd cysgod Pedr ỳn rhoddi iachâd i gleiâon, 
felly y mae darlun o*r Llywydd hwil yn cadw heintiau 
a phläau, a chythréuliaid draw. Ac heblaw hyn oll ỳ 
mae llawer ó gásglìadau damweiniol jm talu ymweliad 
â*r Saint yn achlysurol, a sonir hefyd am godi deŷwm^ 
pe byddai ýr eglwysi wedi dyfod yn fívy nuosog^ 
oblegyd y mae hyny yn rheol yn y Dyflfiyn yn barodi 
Oallaf sicrhau fòd yn rhaid cael o haner coron i goron 
boí) wythnos cyn dyfod i fynu â'r holl gasgliadau hyn^ 
ac onî wneir ymdrech i ddyfod i fynu a hwy, ni bydd 

4 

y cýfryw yn Sant cyfrifol ac aurhydeddus. Ac heblaẁ 
hyn oll y mae cjnnaînt o greadurìaid crwydredig o daa 
'fenwau pregethwyr ỳn dyfod heibio mor aml, ac oni 
"fydd i chwi Iwytho eu gwagleoedd â - thrugareddau, ni 
fyddwch yn Sant o werth nodwydd yn eu cyfrif; Y 



13 

ÌHiàé&t ÿn haeru fod gandd^mt awdurdod oddÌDV7tli 
Ì)duw i fynu cael eiddo yr aelodau. Dywedodd fy 
ngwraig wrth^rf fod Mr. Phillips, dan ei enw/ sef 
Lilywydd Cymru, wedi dyfod i Gaernarfon pan nad 
oeddwn i gartref, a'i fod wedi dyweyd ei fod ef wedî 
dyfod i ymofyn am eu calonau a*u cyfoeih hefyd, a bod 
ganddo awdurdod oddiwrth Dduw i ymof^m am eu 
eyfoeth ! ! Tybiwyf p» buaswn gartref, y buaswn 
yn gofyn am weled ei warrant, neu gael rhyw brawf o'î 
t)odoIaeth. Druan o hono, pe cawsai gymaint ag oedd 
ex ein helw fel cangeh'^eglwys ni buasai yn llawer mwy 
diwaU. Onifuasai yn fç^ cymhwys a chydweddol i 
ŵr fel efe ddyfod yn fwy tebyg i weinidog Grìst trWy 
,y parth hwn o'i lywodraeth, nag fel y daeth ? Yr oedd 
yr olwg amo yn fwy tebyg i deurant gwladol nag î 
weinidog Crìstnogol ; yr oedd wedi ei wisgó â chad-^ 
wynau heirdd, ac mewn cerbyd ardderchog, 'ac yn 
4digon taögaidd i hawlio eiddo creaduriaid tlodion 
x>edd o*r brûdd yn methu a chael bara i'w plant 
bychain ! ! I 

Ond wedi ý cyfan olt céîr clywed y Sawt wrth 
bregethu yn ymfirostio yn chwyddedig eu bod 'hwy yn 
pregethu Crist yn rhad ! Dyna i chwi, gydwladwyr, pa 
beth yw eü rhadlonrwÿdd. Dyna y dirgelwch yn 
awr i'r gòleu, îe, dyna y dirgelwch i chwi yn rhad^ ond 
y mae yn ddrud ì mi^ dyn a'm helpo^ • 

Yn awr rhaîd i ni ddadlenu ychyéRg ar ddirgelwch 
eu dysgyblaeth a'u hathrawiaethau. Nid ydynt yn 
addef fod y Bibl yn ddigonol a chyfaddasol i*n ham-» 
gylchiadau ni yn yr oes hon, y mae anghenrhcidrwydd 
parhaus am ddatguddiadau o*r nefoedd, ac i gyfateb à 

B 



14 

tyií ŷ maent hwy yn proíFesu eü bod yn Cael y cyfryw^ 
ac yn mhlith pethau eraill y maent yn cael llyfrau, y 
rhai ydynt yn gyfaddasol i*r öes brèsenol ; un o honynt 
ydyw yr hwn a alwent Llyfr Mormon; Y maent yn 
cymeryd amynt fod y Llyfr hwn wedi cael ei ddad- 
gnddio ar y cyntaf i un Joseph Smith trwy weinidog- 
aeth angylion : ond y mae rhanau helaeth o hono heb 
eu dadguddio eto, a byddant felly meddynt hyd onî 
welo Duw yn dda eu hegluro i'v/ weinidogiony sef y 
Saint ! Nid yw Uyfr yr " Athrawiaéth a'r Cyfaiii- 
modau,** fel ei galwent, yn meddianu nemawr llai o 
áwdurdód, yr hwn lyfr a gynwys eu hòll reolaù dysg- 
yblaethol. Ond dỳma ddirgelwch nas gellir ,ei gael 
állan yn berffaith, mae'n ddiau, hyd oni ddadguddir 
pob dirgeliou yn ngoleuni y íkrn fawr, sef, eu bod yn 
unol â*u rheolau dysgyblaethol, meddynt hwy, yn 
arfer dysgyblaèth ar rai; ac yn gadael eraill -yn ddi- 
gerydd, er eu bod wedi cyflawni ỳr un gẃeithredoedd 
ysgeler. lë, yr wyf yn dyweyd ysgéler^ a gWn y cyd- 
synia ŷ darllenydd â'r geirweddiad, pan y dadlenáf 
iddo y dirgelwch yn hyn. Y maent yn gosod allan yn 
cu plith eu hunain fod angenrhéidrwydd yn galw aif i 
bob Sánt gwryw ymofyn ám Santes fenyw i fod yn 
wraiŷ santaidd (holÿ wife) iddo, erbyn iddynt fynêd 
i'r DyíFryn a'r Deml santaidd yn America ; a bod yn 
gyfreithlawn iddynt ymofyn am dani, a chyfamodi â 
ki cyn cychwyn yno, pa un bynag a fyddo ganddynt 
wraîg gyfreitlilawn yn íiaenorol ai peidio : ac os bydd 
ganddynt wraig gyfreithlawn, bydd hôno yn forwyn 
i'r wraig santaidd wedi yr elont i aneddle eu santeidd- 
îwydd y tu hẅnt i fot y Werydd, Ac y màent yn* 



15 

cenadu ì bob ymarferiad gwelyaidd gael ei ddwyn yn 
nalaen gan y pâr santaidd cyn yr elont o'u gwlad, ond 
gofalu na byddo neb amgen na Saint jm gwybod dim 
am hyny. Yn gydunol â*r gosodiad hwn, darfu i Lyw^- 
ydfi. Cydnadledd wybyddus i mi weithredu yn santaidd 
fèl esiamplydd aníTaeledig i*r dosbarth y perthynai 
îddo, a hyny yn Nghaemarfon, dan ei henw ; a phwy 
Ijynag a deimlo ar ei galon awydd am ychwaneg o sicr- 
had i hyn, nid rhaid iddo ond cyfeirio ataf íì, yn ddír- 
gelaidd neu gyhoeddus, caiíf ei foddloni, oblegyd 
ffeithiau ^rofedig ywbaich fy nhystiolaeth, ac nid rhyw 
enllibiaeth wrachiaidd a chynenllyd ; canys fy amcan 
penaf wrth ysgrifenu y nodion hyn ydyw bod yn rhyw 
gymhorth i eraill sydd wedi ei denu ganddynt, i ym- 
iyrthod â hwy, fel ag y gwneuthym inau, trwy fawr 
drugaredd y nefoedd. Darfu i'r Llywydd Gynhad- 
leddawl dan sylw, ar ol profi graslonrwydd y fenyw 
santaidd, fod mor ddoeth ac efengylaidd ag hysbysu 
am y mwynderau a brofasai wrth Lywydd Cynhad-' 
ledd arall, gan ddymuno iV frawd aníFaeledig yr un 
rhagorfreintiau, yr hwn, oherwydd fod ganddo fawr 
ymddiriedaeth (interest) yn y Llywydd cyntaf, a 
-weithredoedd yr un modd a'i frawd. A chaniatau i mi 
gael egluro y dirgelwcli yn unol a'm haTwyddair, dyma 
y person a'm hysbysodd o'r gwirionedd am y pethau 
yr wyf yn awr yn eu mynegu, enw priodol yr hwn, 
oherwydd dyngarwch, a gadwaf i'm fy hun yn awr, hyd 
oni byddo rhyw un yn amlygu anghrediniaeth yn 
ngwirionedd fy hysbysiad. Pa fodd bynag, ymddyg- 
iadau anniwair y Llywydd Cynhadleddawl cyntaf a 
Bodais a ddaethant yn gyhoeddus ; ac oheryrydd hyny 



16 

daethant yn bechadurus, a phenderfynwyd dîarddel y 
brawd, ac felly y bn. Ond gan nad ydyw yr nn ym- 
ddygiadau yn y Llywydd arall wedi dyfod yn gy- 
hoeddus, nìd ydyw yn bechody ac felly nîd oes un 
ddysgyblaeth wedi ei gweinyddu anio. Y mae i'r 
darllenydd ddeall, nad ydyw fod y Saint yn gwybod 
pethau fel hyn am eu gilydd yn cael ei ystyriedjyn 
beth cyhoedduSf ond ar ol ì blant Babilon^ sef pawl> 
ond hwy eu hunain, ddyfod i wybod am y peth, yna y 
];nae yn yyhoeddtts, ae felly rhaid troi dalenau llyfr eu 
cyffes, a gweìnyddu dysgyblaeth» Mewn gwínonedd» 
pa fodd y mae gwybyddîaeth y hyd am droseddáu ^m 
eu gwneud yn beehod, pan nad ydyw gwybyddiaeth y 
Saint eu hunain o'r un peth yn ei wneuthyr felly ? 
Yr ateb sydd barod,— dyna y dirgelwch, Y maent 
yn perswadio y menywod druain, mai anrhydedd o'r 
mwyaf fydd dwyn plant i boblogi y Baradwys hyfirydol 
yn y SaU íahe wedi yr elont yno, ac y mae yno yn 
awr luaws o wragedd santaidd yn meddiant yr un 
perchenog dedwydd. Clywaìs lawer gwaith fod hin* 
soddion yn effeithio ar dymherau, ae yn amgylchiad yr 
amlwreiciaeth Saintyddol, rhatd fod y chwedl wedi* 
myned ytí ffaith (fact) ; canys pan fydda dîm ond 
dwy fenyw yn y wlad hon o'r un meddwl am dded-*^ 
wyddu yr un person serehus, byddant yn meddianu 
y fath dymherau ag sydd yn hynodi y fangre ddiadlam, 
fel nas gallent gymodi â*r meddwl o gydfyw a*u 
güydd mwy nag ellyllon, ac os dygwydd iddynt 
gyfarfod â'u gilydd yn ijiywle, bydd Gramadeg Dic 
yn cael ei drafod ganddynt gyda deheurwydd dihafal ; 
o^d erbyn yr elont i Galiffomiaa y mae yr hoU sairug^ 



17 

Twydd ar unwaith wedi colli, fel y mae degau o honŷnt 
yn ei hysdyried yn fraint i fod yn gyd-ddarostyngol 
i*r un pen gwrywaidd, gan gydymorchestu mewn hau 
y Baradwys â hadau Santawl, &c. 

Y mae pob deddf, a phob rheol ac ymarferiad, nad 
ydyw yn ysgrifenedig, yn dyfod yn draddodiadol o'r 
naiU swyddog i'r Uall, o Fynydd Sîon ; ac y mae 
rheolau newyddion yn cyrhaedd y wlad hon yn was- 
tadol, ac yn eu plith, daeth rheol yr amlwreiciaeth ; ac 
y mae yn weddus i mi gydnabod fy mod yn derbyn 
pob rheol newydd, gan gwbl gr^du eu bod yn dwyn 
nodau argraffiadol o ddwyfoldeb, heb yr ysgogiad 
lleiaf o amheuaeth, â'm bod hyd yn hyn yn Sant 
cydwyhodol, Ond pan ddaeth ymddygiad annheilwng 
y Llywydd a nodais i'm gwybyddiaeth, ac i mi glywed 
fod hyny yn gwbl wirionedd, fe redodd rhyw wreich- 
ionen o amheuaeth i fy meddwl, ac yn fuan hi a 
gynhyddodd yn fwy, fwy, hyd nes yr aethym yn 
hoUol annedwydd yn fy nheimladau. Ofnais — synais 
-^ymholais. Beth, meddwn, a ydyw Duw wedi cyf- 
newid, yr hwn a ddywedodd ** Na wna odineb ?" neu 
lesu Grist, yr hwn a ddywedodd fod ** Pob un a'r 
sydd yn edrych ar wraig i'w chwenyohu hi, wedi 
gweuthur eisioes odineb â hi yn ei galon." Pa fodd 
y mae lesu Grist yn gyson âg ef ei hun pan y canîa- 
taodd bethau gwahanol i Saint y Dyddiau Diweddaf 
rhagor Saint y dyddiau cyntaf ? Yr oeddwn yn teimlo 
yn lle íieddwch chwerwder chwerw, yu methu cysgu, 
bwyta, nac ymgysuro mewn unrhyw beth ; yr oeddwn 
yn gweled fy mod wedi gwerthu fy enw da, a'r 
egwyddorion iachus a broífes^Mi o'r blaen am ynfyd<. 



Î8 

Twydd cyfeiliomus ; ac nid oedd genyf ond un man î 
ymgysuro ynddo, sef fy mod yn gobeithio nad oedd 
yr arferiad halogedig a nodais yn rheol sefydlog yn y 
DyíFryn, ond mai syrthio i*r afìendid a ddarfu i'r 
Llywydd, ac nis gwyddwn yn y "byd pa fodd y gallwn 
gael y gwirionedd allan. Yn awr, yn fy mhrofedigaeth, 
aethym i ymweled à gwahanol siroedd y Gogledd, ae 
nid oedd un dyn ar wyneb y ddaear yn gwybod dim ani 
y terfysg oedd yn fy meddwl ; ac yr oeddwn wedi 
gwneyd diofryd y mynwn gael y gwirionedd yn hyn 
allan, ac os wedi llithro i'r pechod yr oedd y Llywydd 
yr oeddwn yn penderfynu ei ddiarddel ef, a glynu yn. 
fy mhroíFes, ond os oedd hyny yn rheol yn y Dyfifryn^ 
yr oeddwn wedi penderfynu eu tynged, sef nad oedd eu 
holl grefyddòldeb ond dychymyg twyllodrus, y cilìwn 
oddiwrthynt, ac yr hysbyswn eu dichellion i'jr byd. 

Yn awr, ar y daith y soniais am dani, ymwelais à 
Llywydd y Gynhadledd agosafi'rhon y gwyddwn bod 
ei Lljrwydd wedi syrthio yn fy mam i, ond ni ddang^ 
osais i hwn ddim o'm helynt, eithr cymerais amaf fod 
yn drwyadl Sant, a'm bod yn foddlawn i dderbyn yr 
oll o'r traddodiadau a ddysgid i mi gan y Llywyddion 
Ysbrydol. Ae yn íFodus iawn i*m ncges efe a amlyg- 
odd fod y Llywydd a nodais wedi dechreu arfer y gol- 
euni ar oruchwyliaeth y caru, gan dybied nad oeddwn 
yn gwybod dim ; ac amlygodd ei fod yntau hefyd 
wedi gwneyd yr un modd, gan ddangos mai y llall 
oedd wedi ei fendithio ef â'r goleuni dedwydd ar y 
seience newydd hon. Ond os drwg cynt, gwaeth 
wedi'n, — yr oeddwn erbyn hyn mor anesmwyth fy 
nlieimladau fcl yr oeddwn ar brydiau yn ofni syrthio i 



í 



m^m^m^^m, 



19 

eithafoedd arall, sef i wadu nad oedd poh math o gyn- 

hyrfìadau crefyddol ond gwallgofrwydd, ac nad oedd 

waeth. anifail na dyn, &c. Aethym yn fy mlaen 

dracliefii, ac ymwelais â Llynlleiíìaid ; ac yno yn 

cbrwydd aethym i ymweled a rhai hrodyr oeddwn yn 

adnahòd. Ac ar ryw foreu fel yr oeddym yn myíyno 

am y ddysgeidiaeth ryfedd oedd yn fy meddwl, er nad 

oeddwn eto wedi amlygu unrhyw amheuaeth ynghylch 

ei dwyfoldeh, cyfarfyddais â swyddog eglwysig, h. y. 

eglwys y Saint, ac yr oedd i hwn air da, gan ei fod yn 

gwasanaethu yn awr er*s deuddeng mlynedd, ac yr 

oedd yn hollol gyfajwydd yn holl reolau y DyfEryn, 

a byddai pa hethau hynag a ddy wedai jxl oracl gan yr 

holl eglwys ; a mi yn gwyhod yr hoU hethau hyn, yn 

awr a afaelais yn y cyfle, fel os gallwn mewn un modd 

gael gafael ar y prif Wrthddrych y cyfeiriwn atto trwy 

bob peth, sef Gwirionedd. Yn awr aethum i rodio i'r 

Dochs ; ac yr oeddwn yn methu a deall pa fodd i*w 

arwaîn at y pwnc oedd yn fy meddwl, ofìiwn ddangos 

iddo fy amheuaeth, rhag ofn y buasai yn celu y dir-. 

gelion oddiwrthyf, pa fodd bynag, cyn pen nemawr o 

amser, wedi dechreu teithio o honom, efe a ofynodd i 

mi beth oeddwn yn feddwl o'r " wrai<jf santaidd," Yn 

awr, gan fod pob peth yn dyfod yn noble, mi a ddywed- 

ais nas gwyddwn i yjy iawn, ond fy mod yn foddlawn 

derhyn pob peth a dderl^ynir o*r DyíFryn, ac oddi- 

wrthynt hwythau ỳ Swyddogion — a gofynais a oedd 

hyny yn rheol yn y DyíFryn ? Yntau a sicrhaodd i 

mi ei bod. Ac yn mhellach, dywedodd wrthyf y gallwn 

yn eithaf rheolaidd wneuthur cyfammod ag unrhyw 

enyw cyn myned i Fynydd Sîon, sef Dyffryn yr 



20 

Halen, jrn- Califfomia. Ac efe a*m hysbysodd y 
byddai raid i mi gadw hyn yn ddirgelaidd i mi fy hun. 
A gofynodd i mi beÜi oddwn yn eî feddwl o berthynas 
i hon a hon iddo ef ? Minau a ddywedais fy mod yn 
bamu mai un rinweddol ydoedd. Ar ol yr ymddiddan 
hwn aethum adref dan fyfyrio ar y mater, a ffieiddiais 
y fath ymddygiad melldigedig mewn dyn ag oedd yn. 
un o Henuriaid Eglwys Dduw, (ond maddeued fy 
narllenydd, Eglwys y cythraul a ddylaswn ddyweyd), 
ac efe a gymerodd ystafell iddi yn yr un dref ag yr 
oedd yn byw, sef Liverpool, er fod ganddo wraig ar y 
pryd ; ac a fabwysiadodd unô'i phlant' (oblegid 
gweddw oedd hi) iddo ei hun, ac a'i cyinerth i'w gar-. 
tref ei hun. 

Gwelais lythyr yn yr * Amserau,' am Hydref löfed, 
>-1851, oddiwrth Mr. W. PhiUips, Llywy dd Cymm, yn 
ceisio amddiffyn y gyfandrefìi Santaidd; a mi a'i 
dodaf i mewn er mwyn chwareu teg i bawb farau dros- 
tynt eu hunain, ond ar yr un pryd tystiolaethaf fod 
amlwreiciaeth yn cael ei ddysgu yn gyffredinol yn y 
Dyffryn. Wele ei lythyr : — - 

Mr. GoLYGYDD. — Byddwch chwi mor onest a derbyn araddi- 
íTyniad yn gystal a chyhuddiadau o berthynas i Saint y Dyddiau 
Diweddaf, trwy roddi lle i'r hyn a ganlyn : — Mae amryw o gy- 
hoeddiadau y wlad yn gwneyd cryn dwrw yn bresenol yn nghylch 
ainl-wreigiaeth y Mormoniaid. Honant eu bod wedi derbyn lly- 
thyr oddiwrth rywun yn datguddio fod gan y Llywydd Brigham 
Young, oddeutu pump ar hugain o wragedd*; a dywed rhai fod yr 
un nifer gan Capt D. Jones hefyd, tra mae ereill yn tystio maî 
dwy sydd ffanddo, a bod un o honynt "yn wraig ysbrydol," yr 
hon a gymerodd o Sir Gaerfyrddin. Mae y personsj'dd yn.dyweyd 
liyn yn Uygad-dyst, medd y cyhoeddiadau; eithr ofnant roddi ei 
enw. Mae aml-wreigiaeth y Saint yn hen stoii, a gall pawb 
wybod ei bod yn gelwyddog fel ci thad diafol. Meddyliwn mai 
y ''wi'aig ysbrydol" yw Mrs. Lewis, gynt o Gydweli, yr hon a 
ymfudodd yr un pryd a Capt. Jones, gan adael ei gẃr a'i chwaer 
ar ol i settlo ynghylch materion cyfreithiol, y rhai ni therfynwyd 



U.J 



71 



21 

mewn amser i'r ymfudiad ; a chan fod Mrs Lewis, wedi cytuno 
am le mewn llong i'w theulu, a darparu pob peth, cydsyniodd ei 
gwr a'i chwaer i aros ar ol hyd ^rr ymfudiad nesaf, er cael rhyw 
arian ag oedd y^ dyfod iddynt. Darfu i'w gwr a'i chwaer hi ym- 
íudo gyda'r Uongiad gyntaf ar eu hol ; a chlywsbm eu bod wedi 

Îmuno a'r teulu yn y Dyffiyn. Nid dyna y celwydd cyntaf am 
(rîgham Young a Capt. Jones, na'r rhai diweddaf ychwaith. Y 
Eawl sydd am wybod sicrwydd mewn perthynas i'r gwirionedd, 
darllened a ganlyn allan o'r '* Âthrawiaeth a Chyfamodau," 
tu dal. 300: — " ingymaint a bod ^lwys Crist wedi ei gwarth- 
ruddo fel o fod yn euog o'r trosedd o odiineb ac aml-wreigiaeth, 
cyhoeddwn ein bod yn credu y dylai un dyn i gael un wraig, ac 
im fenyw ond un gwr, oddieithr mewn achos o farwolaeth, pan y 
mae y naill a'r llall at eu rhyddid i briodì eilwaith." Darllened 
hefyd Ath. a'i Cyf. tu dal. 1 1 5 :— " Tydi a geri dy wraig a'th hoU 
galon, ac a lyni wrthi hi a neb arall ; a'r hwn a edrj'cho ar wraig 
i'w chwenychu fai, a wada y fiydd, ac ni chaiíf yr ysbryd, ac onid 
edifarha, efe a deflir allan. Na wna odineb ; a'r hwn a wna odineb, 
ac ni ediferha, a deflir allan; ond yr hwn a wnaeth odineb, aca 
edifarha a'i hoU galon^ ac a'i gadawa, ac ni wna felly mwyach, 
tydi a faddeui iddo ; ond os gwna efe odineb drachefn, ni chaiér 
faddeuant, dthr.a^deflìr alian." Darllener eto tu dal. SOO : — ^^ Dylai 
priodaa gael ei gweinyddu gyda gweddi a diolchgarwch; ac yn y 
gwdnyddiad, y personau sydd i gael eu prìodi a safent yn ochr- 
au eu gilydd, y dyn ar y llaw ddeheu, a'r fenyw ar yr aswy, 
ac a auerchir gan y gweinyddwr, megys ag y cyfarwyddir ef 
gan yr Ysbryd Santaidd; as os na fydd gwrtiiwynebiadau cyf- 
reithlawn, calflf dd^rweyd, gan alw pob un wrth ei enw, ' Yr ydych 
chwieichdau yn cytuno i fod yn gyfeîllion i'ch gilydd, yn wr a 
gwraig, gan barchu iawnderau cyfreithlawn y cyflwrhwn; hyny 
yw, cadw eich hunain yn gwbl i'ch gilydd, ac oddiwrth bawb ereilly 
drwy eich bywyd." Ac ar ol iddynt hwyateb, "Ydym," caiff 
eu cyhoeddi yn wr a gwraig, ac nid (gwr a gwragedd) yn enw 
yr Arglwydd" lesu-Grìst, a thrwy bwer cyfreithiau y wlad a*r 
awdurdod a fydd yn ei feddiant; Bydded i Dduw ychwanegu 
ei fendithion a'ch cadw chwi i gyflawni eich cyfamodau o hyn 
allan a thros byth. Amen." Mae aml-wreigiaeth yn beth an« 
nyoddefol yn yr eglwy9, ac ni oddefid llywydd na ueb arall i'w 
arfer. Y mae yn groes i gyíibs dn ffyàá ni Yr ydwyf yn yr eg^ 
Iwys hon ers wytn mlynedd, ac ni chlyẅ'ais ddysgeidiaetfa o'r 
íath erioed, ac y mae yn drueni dn bod yn cael cam, ac yr ydym 
yn benderfynol na wnawn oddef ychwane^. Y mai genym bob 
parch i chwi a'oh cyhoeddiad, cyn belled ag y mae yn cynwys gwir- 
lonedd, ond y mÂe y celwyddau sydd ynddo yn ffiaidd genym, 
a chynghorwn chwi i atal ysgrifeniadau eich cohebwyr rhag ofn 
I cfawî gael eiefa faunan mewn gofid o'u faerwydd. 

Yr eìddocfay yn ddidwyll, 

WlLLIAM PhILLIPS, 

14, Castle Street, Mertfayr TydfiL 

Yn awr ddarllenydd, mewn petthynas i'r Uythyr 



22 

uchod, tystiolaethaf fy mod inau wedi bod yn aelojí 
gyda'r Mormoniaid cystal a Mr. Phillips, ond ei fod ef 
yn Llywydd Cymni, a minau yn Athraw yn eu plitli, 
fod Mr. PhiUips yn celu y gwirionedd er mwyn cadw ei 
gymeriad ei hun i fynu. Ond sicrhaf inau fod[ 
puteindra yn beth sydd jm cael ei gyflawni yn eu plith. 
yn ddirgelaidd, a*r hwn a 

** Wado hyn aed a hi 
A gwaded i'r haul godi." 

Y mae yr awdurdod ucha yn erchi i ni na " chredwn 

bob ysbryd eithr bod i ni^brofi yr Ysbrydion.*' Y mae y 

Seintiau yn honi yr awdurdod uwchaf. Honwch maî 

chwi y w yr unig ddysgawdwyr awdurdocledig, a*ch bod 

wedi derbyn dadguddiedigaethau oddiwrth Dduw ! Mai 

eich Heglwys chwi yn unig ydyw yr un Apostolaidd, ac 

mai chwi, gweinidogion yr Eglwys hon, yn unig, a fedd- 

wch yr unig awdurdod oddiwrth Dduw, — ^mai Babilon- 

iaid yw pawb eraill. Profais inau yr ysbryd oedd yii 

ceisio gosod amaf y fath ysbrydoliaeth a hon, — chwiliais 

lawer am seiliau eich ysbrydoliaeth — ni wna eich haer- 

iadau mor tro genyf, — Ni fynwn "ymadrodd yrhai sydd 

jm ymchwyddo, ond eu gallu." Yr oedd yr apostolPaul 

yn dangos artùyddion ei apostoliaeth ef mewn gwerth- 

redoedd nerthol a rhyfeddodau ; methais erioed a chael 

prawf o'ch olyniaeth chwi. Profai y Gwaredwr ei aw- 

durdod i faddeu pechodau, drwy ddywedyd wrth glaf 

o*r parlys " cyfod a rhodia '* yn ngwydd llygaid y 

bobl. Ond bum gyda chwi amryw droion yn yẁiweled 

â chleifion, a bum fy hun yn agos i angau, ac er i 

bump o Henuriaid osod eu dwylaw amaf am heneinio 

âg olew, yn y diwedd, rhaid i mi eich cyhoeddi yn ys- 

prydion tyryllodrus, ac yn athrawon gau. 



éd 

Djrwedais wrthyt fy narllenydd fy mod înau weái 

"bod o dan y dylanwadau dyeithrol, sef proffwydo, &ci 

ac mai genyf i*ÌÄ hysbysu, fy mod wedi ymdrechu 

îlawer am gael yr Ysbryd yn eí ddpniau amrywiol* 

Ond o'r diwedd dechreuasant ddylifo amaf, ar ol i mi 

ddeall trwy eu dysgeidiaeth hwy pa fodd i ddechreu* 

Dywedodd un wrthyf am i mi ymoUwng i lefaru, beth 

bynag a dàaethai i*m meddwl ar y pryd, pe buasai 

ddim ond " Careg a thwUf" a bum mewn cryn ddyrys- 

wch oherwydd h^m, pa fodd i gysoni y fath gaos ag 

oedd y Saint yn ei orchymyn amaf ; yr oeddwn mewn 

gwiíionedd yn yr un amgylchiad ag yr oedd y Meddyg 

pan y dywedodd wrth ei was, fod "Dychymyg yn 

gwella a dychymyg yn Uadd,'* felly fy narllenydd, 

rhaid i minau ddyweyd mae dychymyg yw y cwbl 

mewn peíthynas i*r doniau gwyrthiol neu ysbrydol 

sydd mewn arferiad yn mhlith y Seintiau. Yr ydym 

Jrn gwybod fod llawer o ddynioti enwog, cyfrifol, a 

gwir dduYdol, wedi bod yn dychymygu llawer o ffol 

bethau am danynt eu hunain ; megys yr Enwog Irving, 

yr hwn a dybiai ei fod yn alluog i lefaru â thafod 

dyeithr — ^ac y gallai ei esbonio i ereiU — ac hefyd y 

mae yn gof genych am yr hybarch Doctor Ẅatts, pan 

Tmwaith y dychymygodd ei fod wedi llyncu Cobbler— 

ac nid oedd dim a*i darbwyllai o'r gredini^eth ryfedd 

hon, nes i'w feddyg un prydnhawn, fyned at hen 

grydd oedd yn gweithio yn agos at ei annedd, a dy- 

weyd füd y Doctor wedi credu ei fod wedi eî lyncu, 

a gofýnodd i*r Cobbler a fyddai efe mor garedig a 

dyfod gydag ef i*w ystafell, a diogelu ei hun dan wely 

y Doctor y noswaith hoijo, a bod yn siwr o rçddi éi 

ffedog o'i flaen; a phan y dywedòdd y méddyg ý 



u 

l)yadai ìido ef roddi emmetic i'f claf, er mẅyn îdáö 
dafln î fynu, gorchymynai i'r Crydd fod yn barod î 
ddyfod allan o dan y gwely, dan ymgropian ar hyd 
ÿr ystàfell tua'r drws, ac felly y bu, pan y Uefodd ý 
Doctor allan ** Dacw fo ! ! Dacw fo !!*' ac efé a fu ber» 
ffaith iach o*r munud hwnw allan. Félly finàu fý 
narllenydd, fy nychymyg oedd y cýfan. *'Cilîaís o'f 
ffordd"-^adewáis y wir athfawiaeth a ddysgwyd i mî 
'gan fy Nhadaú^ ac a Iw^nr wedais ei hathraẁiaethau| 
" a gwnaethym fy ngofeu yn mhob modd, i beri i lawer- 
x>edd dramgwyddo wrth y gyfraith," i droi oddwrth y 
gwirioneddj at hen chwedlau gwr^hiaidd, y ffydd 
Pormonaidd; 

Y maé synẁýir a chydwybod y wlad wedi defiro ytt. 
ferbyn Moimoniiieth,—- eglwÿs ac òffeiriadaeth sydd feî 
ý gwr goludog yn y ddammeg, jm ymwisgo â phorphor 
a llian main, ac yn cymeryd byd da yn hielaethwych. 
bennydd, ar dráel tmeiniaid sydd yn gweithio yn galedi 
ac wedi bod bob amser yn fwy o faen tramgwydd af 

jSbrdd llesîànt tymhorol ac ysprydol y bobl na dim 
arall— eglwys ac athrawon sydd weîthian yn gwheuthuf 
yr oU a allo i rwymö y genedl draed a dwylaw, a*î 
thraddodi i feddiant ac awdurdod tywyllwch ág ofer- 
goelion Mormoniath. Mor sicr i chwi a'ch bod yn 
ffugymhonwyr twyllodrus, a bod yr egwyddorion a 
geisiwch ddysgm i'r bobl drwy eìch pregethau, a thrwy 
eneuau y ddau lyffaint — * Seren y Saint — a*r 'Deseret 
News,* yn "athrawiaethau cythreuliaid'* mor sicr a 
hyn, meddaf, fod dydd gofwy eich heglwys wrth ÿ 
drysau. 



THOMAS JONÈÌ» BVÁNS, ARGtlÄFFYDD, CABRNÁRFÒl^, 

• 



